KIJARIDA 


CHA JULIUS MOSHIRO 


CHAPISHO LA 0 


Imesambazwa na 
Ww. uza.co.tz 


1 


kazaa 
FALSAFA YA BI As HA wa 
YA 


YALIYOMO 
KURASA YA 3 


UTANGULIZI 


Machweo na mawio rangi ya chungwa, 


Kila mwisho ni mwanzo mpya. 


KURASA YA 4 


CHANZO HURU 


Mbio: Jifunze kutoka kwa 
mwanariadha na kocha aliye ndani 
yako. 


KURASA YA 6 


KIDARASA 


Falsafa ya Biashara: Rasilimali na 
usimazi wenye ufanisi. 


KURASA YA 8 


SPESHO, YAKO TU! 


Picha, droo ya misho wa mwezi na 
latitudo na longitudo. 


Kila hatua kwenye safari ya maisha 
ni ya pekee, yenye simulizi za 
kusisimua na kufunza. 


Na kila uzoefu ni darasa la moyo na 
akili. Karibu, tunga nami simulizi za 
kesho, zenye kuzaliwa katika utukufu 
wa leo. 


Huu ni wito kwako, kugundua na 
kujitumbukiza katika safari iliyojaa 
utambuzi—maswali yako na kiu ya 
kujua yakituongoza kwenye njia ya 
ukuaji wa kina. 


Kila machweo ni fursa ya kufanya 
tathmini ya siku, kilicho fanya 
maisha kuwa na maana, na kujifunza 
kutoka kwa changamoto zilizopita. 


Ukurasa huu wa kijarida, 
nakukaribisha uambatane nami kwa 
moyo mchangamfu, ukichukulia kila 
changamoto kama nafasi ya 
kujifunza na kila mafanikio kama 
hatua katika safari ndefu ya 
ufahamu na utimilifu. 


Kumbuka, kila siku ni zawadi, na kila 
machweo ni fursa ya kuanza upya. 
Hata katika giza totoro, tujaaliwe 
mwangaza wa kutufanya tuone njia 
yetu. 


Thamini mambo madogo yajazayo 
mioyo yetu shukrani na tabasamu 


nyusoni huku tukiyaelekee machweo 
yafuatayo kwa matumaini na azimio. 


Julius Moshiro , 
Kijana fulani, mwanafunzi wa maisha 


KURASA YA 3 | UTANGULIZI 


CHANZO HURU 


Ipo hadithi maarufu jeshini inyomhusu mbwa, sababu iliyopelekea atoroke na 
akaishi kambi ya polisi - nayo ni mbio. Japo riziki ya mbwa iko miguuni mwake, 
yuko radhi afugwe na asiende mchaka mchaka wa jeshi kila asubuhi. 


Mbio ni mwalimu bora uliyenaye kila sekunde. 
Moja ya kocha aliyenipa hamasa na kunifunza yupo kiganjani mwangu, kupitia 
simu janja na intaneti, naye huniambia, 'kocha bora uliyenaye muda wote ni 


wewe, ukocha ni uelewa wa mwanariadha na mwanariadha huyo ni wewe' 


Huwezi kuboresha usichopima 


Eliud Kipchoge hurekodi na kuandika juu ya kila mbio afanyayo. Ni jambo la 
msingi sana kwasababu - siku hazifanani na zipo siku utahitaji hamasa na ujasiri 
kutoka kwenye kurasa zilizopita. Tumia 'aplikeshini' zifuatazo kurekodi taarifa za 
mbio zako: 


KURASA YA 4 | CHANZO HURU 


Nike Run Club 


Kila utakapokimbia, itafuatilia umbali na 
muda. Pia itakufahamisha wakati wa 
kubadilisha viatu vyako vya kukimbia! 


'Nike Run Club' ni mwongozo wako pia, 
DA cha ziada ilichonacho ni hamasa na 
ushauri kutoka kwa makocha tofauti 
kama Eliud Kipchoge, wapatikanao 
ndani ya aplikesheni kama sauti( audio 
guided runs). 


Strava 
Hii inaewza kurekodi mazoezi 


mengi zaidi, kama vile kutembea, 
kuendesha, kuogelea, nakadhalika. 


Choose a Sport Dismiss 


Your Top Sports 
'Strava' ina jambo la ziada, hii ni eo 
zaidi ya aplikesheni; ni jukwaa la AN 0 
kujumuika na wanamazoezi Ru 
wenzako. Jiunge na makundi, pata 


Ride 


marafiki na mfungue pamoja Foot Sports 
kurasa za ushindi na ukuaji. KA Run ir 
Nyinginezo 


Katika kutafuta dhahabu, usisahau madini mengine yenye thamani. Ni 
aplikesheni ipi uitumiayo na ikupayo hamasa ya mazoezi? Tushirikishe kupitia 
mitandao ya kijamii ili nasi tuijaribu na kuifurahia. 


Viungo vya kupakua aplikesheni hizi 


(D NIKE RUN CLUBO A (D STRAVAV 


> STRAVAO 


NRC 


4 NIKE RUN CLUBO 


KURASA YA 5 | CHANZO HURU 


KIDARASA 


Ingawa ulimwengu wa biashara ni kama bahari inayopanuka bila kikomo, 
kidarasa hiki kinatupa nanga katika bandari mojawapo, kikidhihirisha wazi kuwa 
katika wingi wa mbwembwe za kibiashara, bado kuna nafasi thabiti ya kuanza 
na kukuza biashara, pekee au na jamaa, marafiki wenye shauku sawa. 


Miliki rasilimali, haswa Iongezayo Thamani 


Mfano: Kijarida hiki ni zaidi ya mkusanyiko wa maneno—ni rasilimali yenye 
thamani iliyo na ujuzi, maoni, na uzoefu wangu. Kinafanana na bidhaa mangi 
aiuzayo jirani yako, kwani kinatoa maarifa na habari zenye thamani ambazo 
zinapatikana kwa urahisi kwako wasomaji. Wewe pia, una rasilimali iongezayo 
thamani, nayo ni ipi? 


Panga Mikakati na fanya Usimamizi 


Rasilimali yoyote inahitaji utekelezaji wa yale yatakayopelekea mlengwa wa 
thamani kufahamu, kununua na kunufaika. Mikakati ni kama uuzaji, masoko, 
rasilimali watu, mitaji n.k. Pima na boresha ufanisi wa mikakati na usimamizi, 
kusanya taarifa za mauzo, wateja uwafikiao, mrejesho na maboresho. Tathmini 
walau kwa wiki na boresha mikakati na usimamizi kulingana taarifa 
uzikusanyazo. 


Nyongeza 


Zana za kisasa na mifumo ya kidijitali 
vitaiwezesha bishara yako kubuni na 
kusambaza thamani ya rasilimali uliyonayo, 
kuwafikia walengwa, kwa unafuu na uharaka - 
huku zikiboresha mapato na kuongeza ufanisi 
wa usimamizi wa mikakati ya biashara yako. 


Hitimisho 


Hatua ya kwanza ni kumiliki na kuongeza 
thamani ya rasilimali zako. Kila mjasiriamali 
anaanza na ndoto na rasilimali kidogo, lakini 
kwa mipango sahihi na usimamizi makini, 
ndoto hizo zinaweza kuwa ukweli. Katika 
matoleo yajayo, tutashiriki mifano halisi na 
nyenzo za kidijitali zinazoweza kusaidia safari 
yako ya ujasiriamali. Usikose kufuatilia! 


KURASA YA 6 | KIDARASA 


LATITUDO NA LONGITUDO 


Huu ni mwongozo wako wa kijiografia kuifikia lulu / 
iliyofichwa. 


ni lulu iliyojificha, penye mandhari 
ya kuvutia, haswa wakati wa mawio au machweo. 
Utaona mlima Meru, Kilimanjaro na ziwa Duluti. 


Zaidi, unaweza kuweka kambi hapo na marafiki na 
kufurahia simulizi huku mkiota moto mpaka asubuhi. 


Nitakujuza kuhusu maporomoko ya maji yaliyo jirani 
na Meru Paradise Kijarida kijacho. 


WA 
T 


' j 
yA : 
, YA L 
Mv DA ji Ti 


KURASA YA 7 | LATITUDO NA LONGITUDO 


SPESHO, YAKO TU! 


Safiri kupitia lensi yangu, ujionee uzuri wa dunia yetu. Picha zote zilizo kwenye 
kijarida hiki, zisizo na watu, zimetolewa huria chini ya leseni ya Creative Commons 
— unaweza kuzitumia bila kizuizi katika simulizi zako za kipekee. Ukipenda, 
wasiliana nami na nitakusaidia kuziwekea fremu nzuri kwa ajili ya ukuta wa 
nyumba yako. Gusa kiungo chini ya ukurasa huu na upakue picha hizi. 


Zawadi ya mwezi Mei 


Shukrani zangu za dhati kwako kwa kuingia 
katika ulimwengu wa kijarida hiki. 
Kuambatana na shukrani hizi, zawadi yako 
inasubiri: picha ya kipekee iliyofremiwa. 


Kupata taarifa na kushiriki droo ya 
kumchagua mshindi, jiunge na chaneli zetu 
za WhatsApp au Telegram. Kadiri 
ununuavyo, ndivyo nafasi zako za ushindi 
zinavyoongezeka! 


. Maswali, majibu na mapendekezo 


Shauku yangu ni kusikia kutoka kwako — 
nijibu maswali na kusikiliza mawazo yako. 
Jiunge nami mwisho wa mwezi Mei kwa 
dakika 30, fahamu zaidi kupitia chaneli ya 
Telegram au WhatsApp hapo chini. Jiandae 
kwa swali au pendekezo. 


2 Tega sikio kupitia mesenja zifuatazo: 


li Ni 


TELEGRAM La WHATSAPP La Ma PICHAHURU “DO 
Fahamu wa kwanza Kijarida Chaneli laa Pakua Picha 


 Umefurahia Kijarida Hiki? 
Mshirikishe rafiki, na mjulishe kuwa anaweza kukipata hapa au kwa kumeseji namba 
255 683 80 70 13. Tukutane tena kijarida kijacho. 


Shukrani ya kipekee kwako msomaji, wahariri na wale wote walioshauri na kupelekwa kutoka kwa toleo 
hili. 


KURASA YA 8 | SPESHO, YAKO TU! 


